Ibuka noncho Umuremyi wawe 
muminsi yubusore bwawe, mugihe 
iminsi mibi itaza, cyangwa imyaka 

yegereje, ubwo uzavuga uti: 


"Ntabwo nishimiye muri bo; 


UMUBWIRIZA 12:1 


... kuko gutekereza k'umutima w'umuntu ni bibi kuva mu 
buto bwe .... Itangiriro 8:21 


Niba bamwumvira kandi bakamukorera, bazamara iminsi 
yabo mu majyambere, n'imyaka yabo mu byishimo. Ariko 
nibatumvira, bazarimburwa n'inkota, kandi bazapfa batabizi. 
Ariko indyarya mu mutima zirundanya uburakari: ntibarira 
iyo ababohesheje. Bapfa bakiri bato, kandi ubuzima bwabo 
buri mubihumanye. Yobu 36: 11-14 


Kuko uri ibyiringiro byanjye, Mwami Mana, uri ibyiringiro 
byanjye kuva nkiri muto. Nawe mfashe mu nda, ni wowe 
wankuye mu nda ya mama: ishimwe ryanjye rizahoraho 
iteka ryose. Zaburi 71: 5-6 


Nzajyana n'imbaraga z'Uwiteka IMANA: Nzavuga ubutabera 
bwawe, ndetse n'ubwawe gusa. Mana, wanyigishije kuva 
nkiri muto, kandi kugeza ubu ntangaje ibikorwa byawe 
bitangaje. Noneho nanone, iyo nshaje kandi mfite imvi, 
Mana, ntundeke; kugeza ubwo neretse imbaraga zawe kuri 
iki gisekuru, n'imbaraga zawe kuri bose bazaza. Zaburi 71: 
16-18 


Ni mu buhe buryo umusore azahanagura inzira ye? 
nukwitondera ukurikije ijambo ryawe. Zaburi 119: 9 


Ishimire, musore, mu busore bwawe; kandi umutima wawe 
uragushimishe mu minsi y'ubuto bwawe, kandi ugende mu 
nzira z'umutima wawe, no mu maso yawe: ariko umenye ko, 
ibyo byose Imana izagucira urubanza. Noneho rero, kura 
intimba mu mutima wawe, kandi ukureho ikibi mu mubiri 
wawe, kuko ubwana n'ubusore ari ubusa. 

Umubwiriza 11: 9-10 


Ntimuzi? Ntimwigeze mwumva ko Imana ihoraho, 
Uwiteka, Umuremyi w'impande z'isi, adacogora, cyangwa 
ngo ananiwe? nta gushakisha kubyumva. Iha imbaraga 
abacitse intege; kandi kubadafite imbaraga yongera 
imbaraga. Ndetse n'abasore bazacika intege, bananiwe, 
abasore bazagwa rwose: Ariko abategereje Uwiteka 
bazongera imbaraga zabo; Bazamuka amababa nka 
kagoma; baziruka, ntibarambirwe; kandi bazagenda, 
ntibacogora. Yesaya 40: 28-31 


Hanyuma bamuzanira abana bato, kugira ngo 
abashyireho ibiganza maze asenge, abigishwa 
barabacyaha. Ariko Yesu ati: "Mubabare abana bato, 
kandi ntubabuze kunsanga, kuko ubwami bwo mwijuru 
ari bwo." Abarambikaho ibiganza, arahava. Dore, umwe 
araza aramubwira ati: "Databuja mwiza, ni ikihe kintu 
cyiza nzakora, kugira ngo mbone ubugingo bw'iteka? 
Aramubwira ati: "Kuki umpamagara neza?" nta cyiza 
cyiza uretse umwe, ni ukuvuga Imana: ariko niba ushaka 
kwinjira mubuzima, komeza amategeko. Aramubwira ati: 
Ninde? Yesu ati: "Ntukice ubwicanyi, ntuzasambane, 
ntukibe, ntuzashinje intahe ibinyoma, Wubahe so na 
nyoko: kandi, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. 
Umusore aramubwira ati: "Ibyo byose nabibitse kuva 
nkiri muto, ni iki kibuze? Yesu aramubwira ati: "Niba 
ushaka kuba intungane, genda ugurishe ibyo ufite, uhe 
abakene, uzagira ubutunzi mwijuru: ngwino unkurikire." 
Ariko umusore yumvise ayo magambo, agenda ababaye, 
kuko yari afite ibintu byinshi. Matayo 19: 13-22 


Bana, mwumvire ababyeyi banyu muri Nyagasani: kuko 
aribyo. Wubahe so na nyoko; (iryo ni ryo tegeko rya mbere 
rifite amasezerano;) Kugira ngo bibe byiza, kandi ubeho 
igihe kirekire ku isi. Abefeso 6: 1-3 


Ntihakagire umuntu usuzugura ubuto bwawe; ariko ube 
urugero rw'abizera, mu ijambo, mu biganiro, mu buntu, mu 
mwuka, mu kwizera, mu kweza. 1 Timoteyo 4:12 


Hunga kandi irari ry'ubusore: ariko ukurikire gukiranuka, 
kwizera, urukundo, amahoro, hamwe nabahamagarira 
Uwiteka bivuye kumutima. 2 Timoteyo 2:22 


Ubwenge bugera ku mpera imwe kugera ku rundi cyane: 
kandi arategeka ibintu byose. Namukundaga, 
nkamushakisha kuva nkiri muto, nifuzaga kumugira uwo 
twashakanye, kandi nakundaga ubwiza bwe. Ubwenge bwa 
Salomo 8: 1-2 


Mwana wanjye, kusanya amabwiriza kuva mu buto bwawe, 
uzabona ubwenge kugeza ugeze mu za bukuru. 
Umubwiriza 6:18 


Isake umwana wawe, azagutera ubwoba: ukine na we, 
azakuzanira uburemere. Ntuseke na we, kugira ngo utagira 
umubabaro hamwe na we, kugira ngo utazahekenya 
amenyo. Ntumuhe umudendezo mu busore bwe, kandi 
ntukamurebere amaso ye. Wunamire ijosi akiri muto, kandi 
umukubite ku mpande akiri umwana, kugira ngo 
atazinangira, akakumvira, bityo uzane intimba ku mutima 
wawe. Umubwiriza 30: 9-12 


